__ ઉત્ક્રાંતિ- પૃથ્વી પર જીવો નો વિકાસ કેવી રીતે થયો? 


4” 


ડક ._જોઆના કોલ, ચિત્ર : અલિકી 





ક 
ઇજ 
ક 


જ. 


મ કુ [૦ 
# 


એને એક પથ્થર 











લોકો ને એવા પથ્થરો મળ્યા છે જેમાં પાંદડા અને જીવડાં ના આકાર અંકિત થયા હોય. પથ્થરો 
પર પદચિન્હ ની છાપ પણ મળેલી છે. 


જીવિત પ્રાણીઓ જેવા લાગતા પથ્થરો એ લોકો ને હંમેશા મૂંઝવણ માં નાખ્યા છે. 
એ કેવી રીતે બન્યા? શું એ કોઈ દુર્ઘટના ને કારણે બન્યા? 
શું પથ્થરો નું જીવિત વસ્તુઓ જેવું દેખાવું એક સંયોગ હતો? 


આકાશ માં વાદળા પણ ઘણીવાર જાનવરો જેવા લાગે છે. 


શું આ પથ્થર, અતીત ના જીવિત જાનવરો અને વનસ્પતિ ના અવશેષ હોઈ શકે ? 








ઇતિહાસ માં આવા પ્રકાર ના ઘણા પથ્થર મળેલા છે. 
વૈજ્ઞાનિકો એ એનું બારીકી થી અધ્યયન કરેલું છે. 
વૈજ્ઞાનિકો ના મતે એ પથ્થર બહુ વિશેષ છે 


અને અતીત ની વનસ્પતિ અને જાનવરો ના બચેલા અવશેષ છે. 





આ વનસ્પતિ અને જાનવરો લાખો-કરોડો અને અબજો વર્ષો પૂર્વે પૃથ્વી પર જીવિત હતા. 


સમય ની સાથે-સાથે એમના અવશેષ પથ્થર જેવા કઠણ બની ગયા. 
વૈજ્ઞાનિકો આ પથ્થરો ને જીવાશ્મ (ફોસિલ્સ) કહે છે. 


અંગ્રેજી માં "ફોસિલ" શબ્દ જેમાંથી બનેલો છે એનો અર્થ થાય છે "ખોદકામ માં મળેલું". 


ઘણા જીવાશ્મ પથ્થર ના પડ અથવા સ્તર માં થી મળી આવે છે. 
લાખો-કરોડો વર્ષો પહેલા માટી અને રેત ના આ સ્તરો એક-ઉપર-એક કરીને જમા થયા. 
સમય ની સાથે-સાથે માટી અને રેત દબાઈ ને પથ્થર બન્યા. 

પથ્થર ના સ્તર એક-ઉપર-એક જમા થયા, જેમ સ્તરવાળી કેક માં હોય છે તેમ. 


સૌથી નીચેનું સ્તર, સૌથી પહેલા બન્યું હશે અને એ સૌથી જૂનું હશે. 


સૌથી ઉપર નું સ્તર, સૌથી નવું હશે. 





પથ્થર કેટલા જૂના છે? ક્યારેક વૈજ્ઞાનિકો પરીક્ષણ થી પથ્થરો કેટલા જૂના છે એ નક્કી 
કરી શકે છે. 


ભૂકંપ પછી જયારે પથ્થરો ના સ્તર ટૂટી જાય છે ત્યારે પણ વૈજ્ઞાનિકો એમાંથી સૌથી 
પુરાણા પથ્થર શોધી શકે છે. 


ઝક 


. 
કઝ ડા." ઝદ... નત 





સતા ટ જ ુ 
૭૦૮,૨/૧/૦5&£&2 .57-ર,47-9 


પથ્થરો ના સ્તર પથ્થરો ના આડા-અવળા સ્તર 





ઉ 


10 





આજ થી 200 વર્ષે પૂર્વે ઇંગ્લેન્ડ માં એક ઈજનેર હતા. 


એનું નામ હતું વિલિયમ સ્મિથ. તેઓ એક નહેર નું નિર્માણ કરાવી રહ્યા હતા. 


જયારે મજૂરોએ ખોદાઈ કરી તો એમને પથ્થરો ના તમામ સ્તર દેખાયા. 





સ્મિથ ને પથ્થરો ના સ્તર માં ઘણા જીવાશ્મ દેખાયા. 


એનું એક ઔર બાબત પર ધ્યાન ગયું. 
હરેક સ્તર માં એકજ પ્રકાર ના જીવાશ્મ હતા. 


અમુક પ્રકાર ની વનસ્પતિ અને જાનવરો ના જીવાશ્મ હંમેશા કોઈ એક સ્તર માં સાથે હતા. 
11 


પૂરી દુનિયા ના વૈજ્ઞાનિકો એ પણ, અલગ-અલગ પથ્થરો ના સ્તર માં, એ જ અનુસંધાન જોયું. 


પથ્થરો ના સૌથી જૂના ( એટલે નીચલા) સ્તર માં એકદમ સરળ વનસ્પતિ અને જાનવરો ના 
જીવાશ્મ મળ્યા. 


આ વનસ્પતિ અને જાનવરો ફક્ત "સેંગલ-સેલ" (એક કોશિકા) વાળા હતા. 
ઉપલા સ્તર માં થોડા વધુ જટિલ જીવો અને વનસ્પતિ ના જીવાશ્મ મળ્યા. 


એમાં મળેલા જીવ, મલ્ટી-સેલ, (બહુ-કોશિકા) વાળા હતા, અને એના છીપ અથવા હાડપિંજર હતા. 
શરીર ના અલગ-અલગ હિસ્સા પણ હતા. 


જે વનસ્પતિ મળી એના પણ અલગ-અલગ ભાગ હતા, જેમકે - પાંદડા, મૂળિયાં, ડાંખળી અને ફૂલ. 


મોટે ભાગે એક કોશિકા વાળા જીવ બહુ નાના 
હોય છે અને એને ફક્ત માઇક્રોસ્કોપ (સૂક્ષ્મદર્શી 
થી જ જોઈ શકાય છે. 





12 


9! [1૬૦135 94 
૪૯€2#54 492 


2. 


65 
દસલાખ 


વર્ષે 
136 


[92 


2ત્ટક 


290 
300 
૩45 
395 


435ક 


2૦00 


57૦ 


4000 


( ન 9. /110#1 ) 


દ” 
૧ શ 


રિ/ર£ ૯ 4/008#1/4)1 





























૦£1૬1૦19 કાળ £ ૨. 
૦૫૦૧-£ ૨૫/૧૨ જ 
સસ્તનપ્રાણીઓ નો ફેલાવો જ 
7.£:₹-148%% ફૂલવાળા છોડ હે 
બહુ પક્ષીઓ ફરિ 
આખરી ડાયનાસોર 
૦€૨:£7/40€1:૦015 ઇ 
પહેલા ફૂલવાળા છોડ હે 
7 
અનેક ડાયનાસોર જ 
“7 ૫//6૦।૮ જે 
પહેલા પક્ષીઓ ડૂ 
7/ર1/645૬51૮ પ્રથમ કઇ 
| પહેલા નાના સસ્તન કઇ 
ઘણા સરીસૃપ ઇ 
”£₹ 1₹/૫7) / 3૫ ઘણા કીટ લ 
શંકુ વાળા વૃક્ષ પૂ 
ર ર્‌ 
(1/૯ 135%)૫/૦/ર1૦.1 » પ્રથમ સરીસૃપ વ 
૮/૨80#7$1-1:₹₹01#૬ ફર્ન વૃક્ષ ન 
( 741551 ૬૬/1૮. » ઘણા ક્વોટ ૧ 
દ” 
2₹%૦૫।/૫ 1 
પ્રથમ કીટ 
|| પહેલી સ્થલ વનસ્પતિ 
૬)! 1 4 /પ ર, 
ક _| જડબા વાળી માછલી || . ડ્‌ 
જડબા વગર ની માછલી | પ૨ 
જિઉ (રીડ ના હાડકા વાળા મડા 
છ... 
પી 
હ ર્‌ 
€ હ/8#ર1/&%4 કોટલા વાળા પહેલા જીવ | હ 


સમુદ્ર ની વનસ્પતિ 





દ કે કે 477” 
ઓ ગાળો યર જે ઝુ પ્રથમ જીવ 
(એકકોષના 


4 # પ 
વિ ભ ક હં દ કેત # જુ 
્# હ ન ઈ જિ હ 
ન્ન ફટ? ન્સ ટક જ ન 
- જહ ર 
# જ કે ન હં 
૧-4 જ 


કઝ હ ના ઘણા સ્તર નો બનેલો છે વનસ્પતિ અને જીવ) 


૯ 





જીવાશ્મ ના સ્તર ના ક્રમ પરથી ઘણી મહત્વ ની વાતો જાણી શકાય છે. 


પૃથ્વી પર જીવન કેવી રીતે શરુ થયું એ આપણે જાણી શકીયે છીએ. 


જયારે જીવન શરુ થયું, ત્યારે બહુ સરળ પ્રકાર ના છોડ અને પ્રાણીઓ હતા, 


જેમકે એક-કોષી શેવાળ અને બેક્ટેરિયા. 





સમુદ્ર ની વનસ્પતિ 
14 ત્રિલોબાઈટ 


સમય જતા વધારે જટિલ જોવો પેદા થયા, 


જેમકે જેલીફીશ અને સ્પોન્જ. 


જેમ-જેમ વધારે સમય વીત્યો, તેમ-તેમ અન્ય નવી વનસ્પતિ અને જાનવરો વિકસિત 
થયા, જે વધારે જટિલ થતા ગયા, અને એક-બીજા થી વધારે અલગ પણ. 







ગોકળગાય 





આર્મ્ડ ફીશ 





કોરલ 





સમુદ્રી લીલી 
સિફાલોપોડ 


10 





થોડા બહુ જૂના જીવ સમય અને કાળ બદલાવા છતાં જીવિત રહ્યા. 
પણ ઘણા જીવ મરી ગયા - એ સદા ને માટે લુપ્ત થઈ ગયા. 


પણ દરેક સમયે નવી જાતની વનસ્પતિ અને પ્રાણી પેદા થતા ગયા. 






જીવન આગળ વધતું રહ્યું અને બદલાતું પણ! 






સ્ટેનીઓસૌરસ 


16 










ટેરાનોડોન 









ક મ ક મુ દ ન બન 
૬ રઝ ૪ 
ટિ -ક્ક દ્ર 


સેબર-ટ્થ ટાઇગર 


















હોર્સ-શૂ-ક્રેબ (કરચલો) 


17 


મગરમસય્છ 


આ નવા જીવ ક્યાંથી આવ્યા? 

વૈજ્ઞાનિકો ના મત પ્રમાણે આ નવા જીવ અને નવી વનસ્પતિ 

જૂના માંથી જ વિકસિત થયા. 

જૂના જીવ અને વનસ્પતિ, નવા જીવ અને વનસ્પતિ ના પૂર્વજ હતા. 

આજ થી સો વર્ષો પૂર્વે ચાર્લ્સ ડાર્વિન નામના વૈજ્ઞાનિકે એક ગ્રંથ લખ્યો, જે મશહૂર થયો. 
આ ગ્રંથે બતાવ્યું કે કેવી રીતે નવા જીવ અને વનસ્પતિ, 

જૂના, સરળ જીવો અને વનસ્પતિ માં થી વિકસિત થઈ શકે છે. 


એમના આ વિચાર ને "ઈવોલ્યુશન" અથવા ઉત્ક્રાંતિ નું નામ આપવામાં આવ્યું. 





આ સંભવ નથી, 
તને ખબર છે ને! 








એ કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે - કે એક જાત નું જાનવર, 

બીજા પ્રકાર ના જાનવર માં પરિવર્તિત થઈ જાય. 

કોઈ એક જાનવર એકલું, બીજા જાનવર માં પરિવર્તિત ન થઈ શકે. 

તમારો કૂતરો, બિલાડી ન બની શકે. 

અને માછલી ક્યારેય દેડકો નહીં બને. 

પણ વૈજ્ઞાનિકો નું માનવું છે કે લાખો-કરોડો વર્ષો ના ગાળા માં અગાઉ ના વનસ્પતિ અને જીવ, 


નવી જાત ની વનસ્પતિ અને જીવ માં વિકસિત થઈ શકે છે. ન 


ધ 


દી હેડ ષ્) ૯ #.“.૪.7., 


ક ાતઝ--સ-ન ગું 


આ ઉત્ક્રાંતિ નું એક ઉદાહરણ ઉભયજીવી છે. 
ઉભયજીવી - જેવા કે દેડકા અને સાલામેન્ડર, કદાચ લૉબ-ફિન નામની 


માછલી માં થી વિકસિત થયા. આ માછલી 35 કરોડ વર્ષ પુરાણી છે. 


લૉબ-ફિન ના મીનપંખ બહુ શક્તિશાળી હતા અને એ નદીઓ ની તળેટી 


માં સરકી ને આગળ વધી સકતી હતી. 









અન્ય માછલીઓ ની જેમ જ લૉબ-ફિન શ્વસનેન્દ્રિય થી પાણી ની અંદર શ્વાસ લેતી હતી. 
પણ એની પાસે સરળ ફેફસા પણ હતા. 


નદી જો સુકાય જતી, તો પણ લૉબ-ફિન જમીન ઉપર થોડો સમય શ્વાસ લઈ સકતી હતી. 


એ એના શક્તિશાળી મીનપંખ થી માટી માંઘ ,ઈને કોઈ બીજા ઝરણાં અથવા તળાવમાં 
જઈ સકતી હતી. 





22 






યૂસ્થેનોપટેરોન 





લૉબ-ફિન માછલી જે 38 કરોડ 


વર્ષ પહેલા જીવિત હતી. 
આ માછલી ઉભયજીવી માં બદલાઈ કેવી રીતે? 


કદાચ થોડી લૉબ-ફિન માછલી જમીન પર રહેવા માટે વિશેષ રૂપ થી બની હતી. 

કદાચ આ લૉબ-ફિન માછલીઓ ના મીનપંખ વધારે શક્તિશાળી હશે. 

હોઈ શકે છે કે એના ફેફસા પણ સામાન્ય થી થોડા મોટા હોય. 

સંભવિત છે કે લૉબ-ફિન માછલીઓ જ્યાં રહેતી હતી ત્યાં નું હવામાન વધુ સૂકું થઈ ગયું હોય, 
હોઈ શકે છે કે ઘણી લૉબ-ફિન માછલીઓ મરી ગઈ હોય, 

પણ નવી લૉબ-ફિન માછલીઓ બચી ગઈ હોય. 


એમણે એના બચ્ચાઓ ને શક્તિશાળી મીનપંખ અને મોટા ફેફસા આપ્યા હશે. 





' ગેફીરોસ્ટેગસ 
ઈચથીઓસ્ટૅગા ... અને પછીના લાખો વર્ષો 


પહેલા ઉભયજીવી પ્રાણી ૩.5 કરોડ સુધી એમનો વિકાસ થતો રહ્યો. 


વર્ષો પછી અવતરિત થયા... 


એમના જે બચ્ચા પેદા થયા, એના મીનપંખ હજી વધારે શક્તિશાળી હશે. 
સમય ની સાથે-સાથે આ મીનપંખો એ પગ નું રૂપ લીધું હશે. 

પછી નવા જીવો ની શ્વસનેન્દ્રિય લુપ્ત થઈ ગઈ હશે, 

અને એ એના ફેફસા થી વધારે સારી રીતે શ્વાસ લેતા હશે. 

મૂળ લૉબ-ફેન માછલી છેવટે લુપ્ત થઈ ગઈ હશે. 


પણ લૉબ-ફિન માછલીઓ ના વંશજ, પહેલા ઉભયજીવી બન્યા. 


ટે 


એવી જ રીતે, ઉભયજીવી, સરીસર્પ (7૦08૯5) ના પૂર્વજ બન્યા. 


ડાયનાસોર, સાપ, ગરોળી અને મગરમચ્છ - આ બધા સરીસર્પ છે. 


આ સરીસર્પો માં થી પહેલી વાર પક્ષીઓ વિકસિત થયા. 





મગરમસય્છ 





ઈકથીઓર્નીસ 


સૅલ્યૂરોસોર 
(ડાયનાસોર) 
મત સરીસર્પ 


સરીસર્પ સસ્તન પ્રાણીઓ ના પૂર્વજ હતા. 
શરૂઆત માં આ સસ્તન પ્રાણીઓ છછુંદર જેવા હતા. 


ધીરે-ધીરે એમાંથી બીજા સસ્તન પ્રાણીઓ વિકસિત થયા - 


કૂતરા, બિલાડી, ઉદર, ઘોડા, વ્હેલ, વાંદરા, વનમાનવ, અને અંત માં મનુષ્ય બન્યા. 





એક એવું પ્રાણી હતું જે વનમાનવ અને મનુષ્ય બંને નું પૂર્વજ હતું. 
એ પ્રાણી માં થી વનમાનવ એક દિશા માં, અને મનુષ્ય બીજી દિશા માં વિકસિત થયા. 


ળી મનુષ્ય (હોમો સેપિયન્સ) 
રે 


ક્ઝ્ન્ વનમાનવ (એપ્સ) 


તા દિ ગોરીલા 
દ્રિ ચિમ્પાન્ઝી 


વનમાનવ (એપ્સ) જંગલ માં રહેવા વાળા, અને વનસ્પતિ ખાવા વાળા પ્રાણી છે. 





વનમાનવ 
જેવો પૂર્વજ 





એ સીધા ઉભા રહી ને ચાલતા નથી. 
મનુષ્ય ની તુલના માં એમના મસ્તિષ્ક નાના હોય છે. 
જંગલી વનમાનવ (એપ્સ) ભાષા નો ઉપયોગ નથી કરતા. 


260 





માનવી નો વિકાસ અલગ રીતે થયો. 

એણે ટટ્ટાર ઉભા થઈ ને ચાલવાનું શરુ કર્યું. 

ધીરે-ધીરે એનું મગજ મોટું ને વધારે મોટું થવા લાગ્યું. 
એણે ઓજાર અને હથિયાર બનાવ્યા. 


ભાષા નો ઉપયોગ કરીને તેઓ એક-બીજા સાથે સંવાદ કરવા લાગ્યા. 











જહ 


4ઇ574/6%1001716£૯ઇ9 


ઓસ્ટ્રાલોપિથીકસ 







[000૬0૨14 પઇ07/1૫ 


(/૦.?૦ ૭૮,૦/૦/7૬ 
૭૮£,૦/૦/7 ૬»? 





10/10 દ/(ર€૬%7ઇડ 


હોમો ઈરેકટ્સ 






















3,500,000 થી 1,700,000 થી આધુનિક માનવ 
1,300,000 ની 2,500,000 ની 4,000,000 થી 
વર્તમાન સમય 
વચ્ચે જીવિત રહ્યા વચ્ચે જીવિત રહ્યા 


સુધી જીવિત છે 


થિ કો-મેચ્યોન્ન ણા 


(આધુનિક હોમો-સેપિયન્સ ફ્રાન્સ માં 40 હાજર વર્ષો પૂર્વે રહેતા હતા) 





કોઈ એ ઉત્ક્રાંતિ થતા જોઈ નથી. 

એ વિકાસ ધીરે-ધીરે લાખો-કરોડો વર્ષો માં થઈ છે. 

એટલા લાંબા કાળ ની કલ્પના કરવી પણ આપણે માટે મુશ્કેલ છે. 
પણ આપણે 'જીવાશ્મ' દ્વારા કહેલી કહાણી જરૂર વાંચી શકીયે છીએ. 
અને કોઈ જાસૂસ ની જેમ આપણે પૃથ્વી પર જીવન ની ઉત્પત્તિ વિષે 
સમજી શકીયે છીએ - એક-કોશિકા વાળા જીવ થી અત્યારની જટિલ 


વનસ્પતિ અને જાનવરો વિષે. 

















પ1 


"ઇવોલ્યુશન" એટલે ક્રમિક વિકાસ 
પર બાળકો માટે એક 
સર્વોપરી ચોપડી 








